N ANG 


Pahayagan ng Partido Komunista n 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Big. 15 
Agosto 7, 2011 
mnnphilippinerevolution.net 


Editoryal 


Di maibalik ni Aquino ang tiwala 
ng bayan sa bulok na sistema 


lang laman ng talumpati ni Benigno Aquino 

III sa pagbubukas ng reaksyunaryong kon- 
greso noong Hulyo 25. Pilit niyang pinalalabas na 
gumaganda na ang kalagayan ng bansa at patu- 
loy ang mga pagbabago. Tinangka niyang ibalik 
ang tiwala ng mamamayan sa reaksyunaryong 
gubyerno. Pero sa desperasyon niyang takpan ang 
katotohanan, lalo lamang niyang ihiniwalay ang 
kanyang rehimen sa mamamayan. Dinagdagan la- 
mang ni Aquino ang kawalan ng tiwala at pag-asa 
ng bayan sa naghaharing sistema. 

Gusto ni Aquino na likhain ang ilusyon ng 
pagbabago at pagsulong sa ilalim ng kanyang re- 
himen. Pero walang silbi ito sa mamamayan na 
araw-araw ay lugmok sa lumalalang kahirapan. 
Walang awat ang pagdurusa nila sa tuluy-tuloy 
na pagtaas ng presyo ng langis, ng pagkain at 
iba pang bilihin. Laganap ang disempleyo at ma- 
baba ang sahod. Nangangabulok ang mga pam- 
publikong ospital at paaralan. ) 


pi kasinungalingan at panakip-butas 


Fiiyun-milyong pamilya ang 
walang disenteng tirahan. La- 
ganap ang sakit, pagkawasak ng | 
kalikasan at samutsaring mga su- 
aning panlipunan at pangkabuha- 
yan. 

Binuhay ni Aquino 
ang pagbira niya sa ko- 
tapayon. ng nagdaang 
rehimeng Arroyo sa layu- 
ning muling makuha ang 
Suporta ng bayan at paasa- 
hin silang may magbabago 
sa alim ng kanyang pag 
Pahari. Subalit hindi niya GG 
mapagtakpan na. matapos 
ang isang taon ay nabigo si- 


Abang kalagayan ng 
mga manggagawa 
Panna 3 


Mga tampok 
sa isyung ito. 


3 konsultant ng NDFP, 
malaya na 


yang kasuhan, litisin at parusahan si Gloria Arro- 
yo at ang mga kasabwat niya sa malalaking kaso 
ng pandarambong at korapsyon. Ang paglitaw na- 
man ng “Kamag-anak, Kaklase, Kabarkada, Kaba- 
rilan, Inc.” ay naglalantad sa nagpapatuloy na 
sistema ng kronyismo. 

Pinalalabas ni Aquino na sumusulong ang eko- 
nomya batay lamang sa upinyon ng gubyernong 
US at ng mga dayuhang ahensya sa credit rating 
(paggagrado sa tiwala sa pagpapautang). Subalit 
tahimik na tahimik siya tungkol sa kalunus-lunos 
na kalagayan ng mayorya ng mga manggagawa, 
magsasaka, karaniwang empleyado, tauhan ng 
gubyerno at mga walang hanapbuhay. 

Isang milyong trabaho raw ang nalikha noong 
nakaraang taon. Subalit hindi niya sinabi kung 
papaano iyon nalikha. Hindi niya binanggit na 
mahigit isang milyong mamamayan din ang na- 
dagdag sa pwersa ng paggawa noong nakaraang 
taon. Na araw-araw ay sinisipa sa kanilang mga 


Bungkalan 


MF Panna 11 


trabaho ang mga manggagawa 
matapos ang kanilang tatlong- 
buwang mga kontrata. Wala pa 
rin siyang plano para malawa- 
kang lumikha ng empleyo sa 
mahigit nang 11 milyong wala o 
kulang ang trabaho. 

Tagasunod lamang ng IMF 
ang mga upisyal sa ekonomya ni 
Aquino. Tumatangging tugunan 
ng mga ito ang iginigiit ng mga 
lokal na industriya at manupak- 
tura na palakasin ang lokal na 
produksyon at merkado at ba- 
wasan ang pagsalalay sa mga 
dayuhang kalakal. Nagmamati- 
gas ang mga ito na ituloy ang 
mga pinaglumaan nang pataka- 
rang nagtataguyod sa liberalisa- 
syon ng kalakalan at pamumu- 
hunan, pribatisasyon ng mga 
pag-aari ng estado at deregula- 
syon ng operasyon ng mga da- 
yuhang pribadong mamumuhu- 
nan. Nitong nakaraang dala- 
wang dekada, nagiba na halos 
lahat ng probisyon ng konstitu- 
syon ng 1987 na pumapatungkol 
sa pangangalaga ng pamban- 
sang patrimonya. Kung matuloy 
ang dati nang mga balak na 
pagbabago sa konstitusyon, ti- 
yak na malulubos na ang pani- 
bagong kolonisasyon ng ekono- 
mya ng Pilipinas. 

Ipinagmalaki ni Aquino ang 
paglago ng produksyon ng pa- 
lay, kahit pa ang katotohana'y 
ibinunsod lamang iyon ng pag- 


bawi sa lupang natuyuan noong 
nagdaang taon. Walang pagba- 
bago sa produktibidad ng lupa. 
Nabawasan daw ang importas- 
yon ng bigas subalit hindi na- 
man inutusan ang NFA na para- 
mihin ang binibiling palay sa 
mga magsasaka upang baklasin 
ang monopolyo rito ng malala- 
king negosyanteng komprador 
kasabwat ang malalaking buru- 
krata. Patuloy pa rin siyang nag- 
bibingi-bingihan sa sigaw para 
sa tunay na reporma sa lupa sa 
Hacienda Luisita na pag-aari ng 
kanilang angkan. 

Walang maipagmalaki si 
Aquino na solusyon sa kahira- 
pan kundi ang Pantawid Pamil- 
yang Pilipino Program (4Ps). Sa 
pagtanggap ng limos na ilanli- 
bong piso kada buwan, ang ti- 
naguriang “pinakamahihirap” na 
pamilya ay pinapaniwalang ma- 
kaaahon sila sa kahirapan nang 
hindi nilulutas ang saligang 
mga suliranin ng kawalan ng lu- 
pa, malawakang disempleyo at 
iba pang ugat ng kanilang pag- 
darahop. 

Walang tugon si Aquino sa 
mga pundamental at maiinit na 
usaping inihahapag ng mama- 
mayan. Iginigiit ng bayan ang 
trabaho, dagdag sahod, reporma 
sa lupa at pagrespeto sa kara- 
patang-tao. Sigaw nila ang pag- 
wawakas sa pagtaas sa presyo 
ng langis at nasyunalisasyon ng 


ANGI 


EANN 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Hoko, Hiligay 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong idownload mula sa 
Philippine Revolution Web Cental na 
matatagpuan sa: 

munphilppinervoltion.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
nga kontribusyon sa anyo ng mga ar 
tiklo st balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
Nga puna at rekomendasyon sa iau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayanGyahoo.cam 


tiwala at pag-asa 
SONA 2011 
Abang kalagayan ng manggagawa 3 
Pinakamasabol na taon 3 
Buwanang demolisyon 4 
Agwat sa mahirap at mayaman 4 
3 biktima matapos ang SONA 4 
Protesta sa ika-2 SONA, 5 
3 NDFP konsuttant, laya na 6 
49th 1D, tinambangan H 
Opensiba sa Samar, Pangasinan 8 


Biktima ng inhustisya, pinalaya 9 
Mamamayan sa Cordillera 10 
Bungkalan sa Hacienda Luisita 11 
Mga krimen ng 8th 1D 12 
Balita a 


a Ang Bayan ay NG Galang bas baat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Plipinas 


industriya ng langis. Sigaw ni- 
lang wakasan ang demolisyon 
ng mga bahay ng mga marali- 
tang lunsod. Sigaw nilang wa- 
kasan ang panghihimasok mili- 
tar ng US sa Pilipinas at ang pa- 
kikialam nito sa problema sa 
Spratly Islands. 

Hindi tinukoy ni Aquino na 
prayoridad ang usapang pangka- 
payapaan ng kanyang gubyerno 
at ng National Democratic Front 
of the Philippines (NDFP). Hindi 
pa rin niya tinutupad ang 
pangakong palalayain ang lahat 
ng konsultant ng NDFP sa usa- 
pan. Labintatlo sa kanila ang 
nananatiling nakapiit. Nagpapa- 
kakupad ito sa usapang pangka- 
payapaan, pero paspas naman 
ang mga operasyon ng mga pa- 
sistang tropa nito sa kanayu- 
nan. Kaliwa't kanan ang mga 
paglabag sa karapatang-tao sa 
isinasagawa nitong “peace and 
development operations.” 

Ang “state of the nation ad- 
dress” ni Aquino ay reaksyunar- 
yo, maka-imperyalista at anti- 
mamamayang talumpating puno 
ng kasinungalingan at panlilin- 
lang. Desperado itong pagdulog 
sa bayan na magtiwala sa bulok 
at lugmok-sa-krisis na malako- 
lonyal at malapyudal na siste- 
ma. Subalit maling-mali si Aqui- 
no at ang kanyang mga gabay 
na Amerikano sa pag-aakalang 
maliligaw nila ang mamamayan 
mula sa landas ng rebolusyonar- 
yong paglaban sa pamamagitan 
ng gayong mga hungkag na dek- 
larasyon at mga gimik sa puliti 
ka. 

Sa harap ng lumalalang kahi 
rapan at kaapihan, lalong namu- 
mulat ang mamamayang Pilipino 
sa pangangailangang isulong 
ang rebolusyonaryong pakikiba- 
ka na siyang tanging tuwid na 
daan tungo sa pambansa at pan- 
lipunang paglaya. Pinatutuna- 
yan ito ng patuloy na paglaki at 
paglakas ng Bagong Hukbong 
Bayan at ng pag-igting ng mga 
pakikibakang masa sa unang ta- 
on ng rehimeng US-Aquino. m 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


Sona 2011 


Abang kalagayan ng mga 
manggagawa 


along nalugmok sa kahirapan at kaapihan ang mga manggaga- 
Lota unang taon ng rehimeng Aquino. 

Sa panahong ito ay timang Remigio Saladero, isang kilalang 
manggagawang unyonista ang abugado ng mga manggagawa. 
maging Dikdma ng ekstrahudi. to ay matapos ibasura ng Korte 


syal na pamamaslang. ang unang gawa-gawang kaso 
Patuloy din ang pagtugis sa laban sa kanila noong 2009. 
mga maslider at tagapagtagu- Sa usapin ng sahod, kulang 


yod ng karapatan ng mga mang- na kulang na nga ay halos 
gagawa. Kabilang sa 72 lider at P4,000 ang nakaltas sa tunay na 
aktibista ng Southern Tagalog halaga ng buong taong sahod 
na sinampahan na naman ng ga- ng mga manggagawa dahil sa 
wa-gawang kasong pagpatay si walang awat na pagtaas ng pre- 
Atty. syo ng mga bilihin. Sa kabila 


nito, ang Department of La- 
g @@ LL 
N 


bor and Employment (DO- 
ya LA 
PEN 
N 


ng katiting na P22 na 
umento sa Cost of Living 
Allowance (COLA) ng mga 
manggagawa sa pribadong 
sektor sa National Capital Regi- 
on (NCR). Ang ibinigay namang 


LE) ay nag-apruba lamang 
G 


Pinakamasahol na taon 
para sa mga OCW 


'ga “bagong bayani" kung ituring ang mga migranteng 

manggagawang Pilipino, pero patuloy silang pinababaya- 
an ng rehimeng Aquino. Ngayong taon, halos kalahati ang ki- 
naltas ng rehimeng Aquino sa badyet para sa serbisyo sa mga 
migrante (mula P19.5 bilyon tungong P10 bilyon). 

Tampok nitong nakaraang taon ang kabiguan ng rehimeng 
Aquino na resolbahin ang samutsaring suliraning kinaharap ng 
mga migrante. Bigo itong iuwi ang 90% ng mga Pilipinong na- 
bahura sa Libya. Gayundin, bigo itong bigyan ng sapat na su- 
porta ang libu-libong migranteng may iba't ibang problemang 
kinakaharap sa ibang bansa. 

Sa kabila ng mga kaguluhan sa iba't ibang bansa, patuloy 
na hinihikayat ni Aquino ang mga Pilipino na mangibang 
bayan. Takam na takam si Aquino na malikom ang tinatayang 
$22 bilyong makukuha ng kanyang rehimen sa mga remitans 
ngayong taon. Ang pagpapaluwas ng mga manggagawa ang 
sentro ng programang pang-empleyo ni Aquino. Umaabot na 
ngayon sa halos 15 milyon ang mga migranteng mangga- 
gawang Pilipino. 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


P1,800 na dag- 
dag kada bu- 
wan sa mga 
empleyado ng 
gubyerno ay 
malayung-ma- 
layo sa hinihi- 
ling nilang P6,000 umento ba- 
wat buwan. 

Lumaki nang 11.3 milyon 
ang bilang ng mga walang tra- 
baho, at ang tantos ng kulang 
sa trabaho ay lumalala sa kabila 
ng patuloy na pagpapalabnaw 
sa depinisyon at kategorisasyon 
ng mga walang trabaho. Ayon sa 
isang sarbey ng SWS, si Aquino 
ang nagtala ng pinakamasahol 
na tantos ng disempleyo sa 
unang taon ng panunungkulan 
kumpara sa iba pang presidente. 
Animnapung porsyento (60%) 
ng mga may trabaho ay partaym 
na manggagawa lamang at halos 
kalahati ng may trabaho ay nasa 
impormal na sektor. Wala silang 
katiyakan sa trabaho, walang 
mga benepisyo at hindi pinahi- 
hintulutang mag-unyon. 

Ang “tuwid na daan” ni 
Aquino ay malinaw na pumapa- 
bor sa kapital laban sa mga ka- 
rapatan at interes ng mga 
manggagawa. Itinutulak na pa- 
nukala ngayon ng Akbayan, gru- 
pong partylist na alyado ng 
Malacahang sa Kongreso, ang 
pagliligalisa sa kontraktwalisa- 
syon ng hanggang 2026 ng mga 
manggagawa sa mga industriya 
sa halip na itaguyod ang kati- 
yakan sa trabaho ng lahat ng 
mga manggagawa. 

Walang proteksyong tinata- 
masa ang mga manggagawa sa 
mga panganib na kinakaharap ni- 
la sa kanilang tinatrabahuan. 
Ayon sa Center for Trade Union 
and Human Rights at Institute 
for Occupational Health and 
Safety Development, 214 mang- 
gagawa na ang namamatay sa 
iba't ibang aksidente sa paggawa 
mula pa lamang noong Enero 
2011. e 


Sona 2011 


Buwanang 
demolisyon 


Tig mataitang komu- 
nidad sa kalunsuran ang 
winasak bawat buwan sa 
unang taon ni Benigno Aquino II bilang 
presidente. Umaabot sa 27,000 pamilya o 
103,555 indibidwal ang nawalan ng tirahan 
sa 14 na mararahas na demelisyong isina- 
gawa sa iba't ibang lugar sa buong bansa 
mula Hulyo 2010. Tatlong aktibista mula sa 
sektor na ito ang naging biktima ng ekstra- 
hudisyal na pamamaslang sa parehong pa- 
nahon. 

Ang mga demolisyong isinasagawa para 
bigyang-daan ang mga pambansang pro- 
yekto ay nagpapakita na walang puwang 
ang mga maralita ng lunsod sa Private- 
Public Partnership (PPP) ni Aquino. Sila ay 
sapilitang pinalalayas sa kanilang mga ko- 
munidad kahit na walang relokasyon. Kung 
mayroon man ay walang kabuhayan at ser- 
bisyo sa mga pinagtatapunan sa kanila. IE 


Lumalawak na agwat 
ng mayayaman at mahihirap 


along yumayaman ang mayayaman sa ilalim ng 

himeng US-Aquino. Ang pinakamayayamang Pi- 
lipino, ayon sa sarbey ng Forbes Magazine, ay naka- 
pagpalago nang 39% sa kanilang negosyo mula 
US$16.4 bilyon noong 2010 tungong US522.8 bilyon 
ngayong taon. 

Sa kabilang banda, ayon sa isa pang sarbey, 
upang mapaliit ang bilang ng naghihirap na mga Pi- 
lipino ay binago ng gubyerno ang hangganan ng ka- 
ralitaan mula P54 tungong P46 na arawang kita. Ga- 
yunpaman, nananatiling mataas ang bilang ng mga 
naghihirap na Pilipino na umaabot sa 23.1 milyon. 

Matataas na buwis at bayarin ang ipinataw sa 
malawak na mamamayan sa unang taon ng gubyer- 
nong Aquino, samantalang maluwag ito sa pagpa- 
pataw ng buwis sa mga kumpanya ng langis sa ka- 
bila ng limpak-limpak na kita ng mga ito mula sa 
serye ng pagtataas sa presyo ng mga produktong pe- 
trolyo. Mula Enero 2011 ay 27 beses nang tumataas 
ang presyo ng langis. e 


Tatlong biktima ilang araw bago ang SONA 


1atlo ang naging biktima ng pampulitikang pa- 

mamaslang ilang araw bago ang ikalawang 
State of the Nation Address ni Benigno Aquino 
m. 

Dagdag sila sa 48 biktima ng ekstrahudisyal 
na pamamaslang na naitala sa unang taon ni 
Aquino. 

Noong Hulyo 10 ng gabi ay pinatay si Roque 
Laputan, 59 anyos at kasapi ng Anakpawis sa 
Davao del Sur. Nasa isang tindahan siya noon sa 
Barangay Tagansuli, Malalag, Davao del Sur nang 
barilin siya ng isa sa dalawang nakamaskarang la- 
laking sakay ng motorsiklo. Hinawakan sa leeg at 
hinatak ang aktibistang manggagawang bukid ba- 
go barilin nang dalawang beses sa ulo. Namatay 
agad si Laputan. 

Isa si Laputan sa mga nangunguna sa mga ki- 
los-protesta laban sa operasyon ng dayuhang mi- 
nahang Xstrata-Sagittarius Mines Inc. sa Davao 
del Sur. May balak din ang kumpanyang ito na 
magtayo ng coal-fired plant sa nasabing lugar. 

Dalawa ring residente ng Pangarap Village sa 
Caloocan City ang napatay nang pagbabarilin sila 
ng mga armadong bantay. Kabilang sila sa mga 
residenteng nagpoprotesta sa demolisyon sa na- 
sabing lugar. Bukod sa dalawang biktimang na- 


4 


patay na sina Soliman Gomez at Rommel Forta- 
dez, anim pang residente ang nasugatan sa pama- 
maril. 

Ayon sa mga saksi, lasing ang mga armadong 
gwardya na nagbabantay sa lupain ni Gregorio 
Araneta III. Si Araneta ay manugang ng yumaong 
diktador na si Ferdinand Marcos at malapit na ka- 
mag-anak ni Manuel “Mar” Roxas II, ang bagong 
hirang na kalihim ng Department of Transporta- 
tion and Communications. 

Pinaiimbestigahan ni Rep. Rafael Mariano ng 
Partidong Anakpawis ang nasabing mga insiden- 
te. Partikular sa Pangarap Village, hindi lamang 
ito ang unang pangyayari. Noong Abril 28, tat- 
lo ang nasugatan sa walang patumanggang pa- 
mamaril ng mga gwardya ng Carmel Develop- 
ment Inc., na pagmamay-ari ng pamilyang Ara- 
neta. 

Ani Cristina Guevarra, pangkalahatang kalihim 
ng HUSTISYA, isang organisasyon ng mga kamag- 
anak ng mga biktima ng mga paglabag sa kara- 
patang-tao, hindi pa nga nabibigyan ng hustisya 
ang mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao 
sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay nagpa- 
patuloy pa rin ang pamamaslang sa ilalim ni 
Aquino. m 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


H H ang dumalo sa mga pagtitipon 

Ika-2 SONA ni Aquino, Sa tatlong prubinsya kaugnay sa 
a SONA. Sa Iloilo City, nagtipon 
sinalubong ng mga protesta ing 2,500 katao sa tapat ng 
University of the Philippines in 

the Visayas at 5t. Clement 
Church at nagmartsa sa kapitol- 
Yo ng syudad. Naglunsad sila ro- 
Sn ng aliat konsyerto. Mga 300 


ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Benigno 
Aquino TIT noong Hulyo 25. Pinamunuan ng Bagong Alyansang 
Makabayan (BAYAN) at mga organisasyong nasa ilalim nito ang mo- naman ang magali sa Cossing 
bitisasyong masa, Banga at New Washington sa 
Sa National Capital Region... Samantala, sa iba't ibang lu- kanga, Aklan habang sa Capiz 
Nagmartsa ang 14,000 raliyista gar sa bansa ay sinabayan din ay 700 ang nagprotesta sa plasa 
sa Commonwealth Avenue sa ng protesta ang SONA ni Aqui- ag Roxas City. 
Quezon City bago magsimula no. 
ang talumpati ni Aquino sa Ba- Sa labas ng NCR, pinakama- 
tasang Pambansa. Sinunog nila laki ang mga mobilisasyon sa 
ang 14-na-talampakang effigy ni Mindanao. Mahigit 10,000 mag- 
Aquino bilang simbolo ng bag- sasaka sa buong isla ang nag- 
sak na gradong ibinigay sa ka- lunsad ng mga aksyong protes- 
nya ng mamamayan. ta, ayon kay Pedro Arnado, 
Sumama sa kilos-protesta pangkalahatang kalihim ng Kilu- 
ang delegasyon ng mga magsa- sang Magbubukid ng Pilipinas- 
saka sa Hacienda Luisita. Ipina- Southern Mindanao. Sinunog ng 
nawagan nila ang kagyat na pa- mga raliyista ang isang effigy ni 
mamahagi ng malawak na lupa Aquino na may nakakapit na im- 
ng pamilyang Cojuangco-Aqui- peryalistang US at kumprador 
no. Kasabay nito, iginiit nila bilang pagpapakita ng malaking 
kay Aquino na itigil na ng pagkadismaya sa isang taon ni- 
kanyang pamilya ang pagpa- tong pamumuno. Binatikos din 
panggap na maka-magsasaka nila ang patuloy na pagpapala- 
sita. yas sa mga maralitang residente 
Bigo si Aquino sa panunung- 5a syudad at iba pang lugar sa 
kulan nito bilang pangulo ng bansa, ang tumitinding militari- 
bansa, ayon sa BAYAN. Walang sasyon sa kanayunan at maka- 
pagbabagong naramdaman ang dayuhan nitong Public-Private 
mamamayan sa nakalipas na Partnership (PPP). 
isang taon dahil tuluy-tuloy ang Sa Panay. Umabot sa 3,700 


EBS | NAKINIG NA 
NAHIN YAN! 


gia ng mga kilos-protesta sa loob at labas ng bansa ang 


Sa Southern Tagalog. Uma- 
bot sa 2,000 ang namobilisa sa 
“SONA ng mamamayan” na ini- 
lunsad sa iba't ibang prubinsya 
sa rehiyon. Ito ay matapos ang 
serye ng mga pagkilos noong 
nakaarang linggo. Sinunog nila 
ang isang effigy ni Aquino sa La- 
guna sa pagtatapos ng rali. 

Sa Bicol. Nagmartsa ang 
may 1,000 katao sa pamumuno 
ng BAYAN-Bicol at Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas. Nagti- 
pon muna sila sa Ninoy Aquino 
Park sa Daraga at tumungo sa 
Peñaranda Park sa Legazpi City. 
Sinabi ng BAYAN-Bicol na ipi- 
nagpatuloy lamang ni Aquino 
ang patakaran ng globalisasyon 
sa ilalim ng Philippine Develop- 
ment Plan. 

Sa Cagayan de Oro. Naglun- 
sad ng dulaang kalye ang mga 
maralita sa Cogon Market na pi- 
nakamalaking palengke sa syu- 
dad. Ipinakita sa dula kung pa- 
ano araw-araw ay pinagkakasya 
na lamang ng isang pamilya ang 
kakarampot nilang badyet dahil 
sa mababang sweldo at matata- 
as na bilihin. 

Sa Zamboanga City. Igini- 
it sa isang piket-rali ang 
pagpapalayas sa mga tro- 
pang militar ng US at pagga- 
lang sa soberanya ng bansa. 
Sa Ilocos Sur. Nagrali 
ang mga progresibong 

grupo sa Plaza Burgos sa 

Vigan City. Bitbit nila 

ang dalawang “higan- 

tes” na sina Aquino at 

Arroyo na sumisimbulo 


hirapan at kawalan ng trabaho 
at pagkabulok ng mga serbi- 
syong panlipunan tulad ng pa- 
bahay, edukasyon, kalusugan 
at iba pa. 

Dagdag pa ng BAYAN, 
patuloy na tumataas ang bi- 
lang ng paglabag sa kara- 
patang-tao sa kanyang pa- 
nunungkulan. Marami ring 
bilanggong pulitikal ang 
hindi pa pinalalaya ng 
gubyerno. Binatikos 
din ng BAYAN ang ka- 
biguan ni Aquino na 
parusahan si Gloria 
Macapagal Arroyo sa 
mga pagkakasala nito. 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 5 


sa kawalan ng pagkakaiba ng 
dalawang rehimen. 

Sa Baguio. Inilunsad ng 
mga aktibista ang isang “wor- 
kers lunch”... Pinananghalian 
nila ang kanin at sayote bi- 
lang pagpapakita ng patuloy 
na kagutuman at kahirapan ng 
sambayanan. 

Sa Bacolod City. Sinunog 
ng mga nagprotesta ang effigy 
ni Aquino na isang papet ng 
US at binigyan siya ng bagsak 
na marka. Isa sa kanilang ba- 
tayan ang palimos na progra- 
mang Conditional Cash Trans- 
fer (CCT) na insulto lamang sa 
mahihirap na mamamayan. 

Sa Cebu City. Pinamunuan 
ng Nagkahiusang Drayber sa 
Sugbo-PISTON ang protesta sa 
Colon Street na pinakamayor 
na kalsada sa syudad. Disma- 
yado sila dahil hindi iniutos 
ni Aquino na tanggalin ang 
12% Value Added Tax sa langis 
at bigo siyang pigilan ang su- 
nud-sunod na pagtaas ng pre- 
syo nito. Binatikos din nila 
ang mapanlinlang na “Panta- 
wid Pasada Program” para sa 
mga drayber. 

Sa Leyte. Umabot sa 500 
ang nagprotesta sa lumang 
terminal ng bus ng Tacloban 
City. 

Mayroon ding mga pagki- 
los sa iba't ibang bansa kon- 
tra-SONA. 

Sa US, pinangasiwaan ng 
BAYAN-USA ang protesta sa 
New York kung saan mariing 
binatikos si Aquino sa pagi- 
ging masugid na papet nito 
ng US. 

Sa Canada, isang rali rin 
ang inilunsad sa Quebec na 
bumatikos sa kabiguan ni 
Aquino na resolbahin ang ka- 
hirapan at iba pang problema 
ng bansa. 

Nagkaroon din ng sabay na 
pagkilos at pahayag kontra- 
SONA ang mga migrante sa 
New Zealand, Hongkong, Tai- 
wan, South Korea, Middle East 
at Europe. m 


6 


3 konsultant ng NDFP, malaya na 


konsultant ng National Democratic Front of the Philip- 

pines (NDFP). Ikinagalak ng mga tagapagtaguyod ng ka- 
rapatang-tao at ng makatarungan at matagalang kapayapaan 
ang paglaya nina Jovencio Balweg ng Abra, Maria Luisa Purcray 
ng Agusan del Norte at Jaime Soledad ng Leyte. Maaalalang no- 
on pang Pebrero 21 ipinangako ng rehimeng Aquino ang kagyat 
na pagpapalaya sa lahat ng nakakulong na konsultant ng NDFP. 


Më na ang tatlong detenidong pulitikal na pawang mga 


Naunang lumaya sina Bal- noong Hulyo 21. Si Gloria Qui- 
weg at Purcray noong Hulyo 22 fhones Floresca, 57 anyos, na 
ng hapon. Lumahok pa si Bal- dinakip sa harap ng kanyang 
weg sa apat na araw na sabay- apat na taong gulang na apo, 
sabay na pag-aayuno ng 230 ay dating organisador ng Soli- 
sa 354 na bilanggong pulitikal darity of Ilocos Associations of 
sa buong bansa na sinimulan Women (Silaw), na kaanib ng 
noong Hulyo 22 ng umaga. Si Gabriela-Ilocos. 
Soledad naman ay lumaya no- Noong Hulyo 23 naman, 
ong hapon ng Hulyo 25. isang lider ng tribong Aggay 
Labing-apat pang konsul- ang inaresto ng mga sundalo 
tant ng NDFP ang patuloy na ng Charlie Coy ng 17th IB at 
nakabilanggo. Kabilang dito ng PNP Regional Mobile Group 
sina Alan Jazmines, Eduardo (RMG) sa hinalang siya ay ka- 
Sarmiento at Eduardo Serrano sapi ng Bagong Hukbong Ba- 
na nakakulong sa PNP Custodi- yan. Si Vicente Agbayani, 48 
al Center sa Camp Crame at si anyos, ay dinakip nang walang 
Randy Malayao na nakakulong mandamyento de aresto ha- 
sa Bureau of Jail Management bang nagtatrabaho sa kanyang 
and Penology sa Tuguegarao kaingin sa Barangay Masi, 
City. Kabilang sila sa mahigit Rizal, Cagayan. Ayon sa ka- 
300 pang mga bilanggong nyang asawa na si Salomea, si 
pulitikal na nananatiling Agbayani ay sinaktan at piniri- 
nakabimbin sa iba't ibang mga ngan. Ilang araw siyang hina- 
piitan ng reaksyunaryong nap ng kanyang mga kamag- 


Tibgayan anak. bago 

Nadagdagan magpa 
pa cang biang FREE | prang nala. 
NG anga bungo ga 
song pulikat ALL ian at 


ngayong Hu- 


POLITICAL 4 m Hana. 


Iyo. Tsang ap] sement 
araw bago N and Peno- 
palayain si PRISO! logy sa Tu. 
Balweg, E3 j) guegarao 
isang da- city. 

ting. alai. y 3 agtaya- 
bista ang ni ay lider ng 
inaresto Timpuyog Dagiti 
ng pulisya Mannalon nga Ag- 
at militar sa gay iti Zimundungan 


kanyang taha- 
nan sa Naguili- 
an, La Union 


Valley at ng lokal 
na balangay ng 
Katribu Partylist. 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


4 na Moro, biktima ng karahasang militar 


pat na sibilyang Moro ang naging biktima ng 
malalalang paglabag sa karapatang-tao ni- 
tong Hunyo at Hulyo. 

Ayon sa ulat ng Mindanao People's Caucus 
(MPC), inaresto noong Hulyo 23 ng mga operati- 
ba ng Special Operations Task Force ng 1st In- 
fantry Division ng Philippine Army (SOTF-PA) si 
Abdul Ajid Balanting, 39 taong gulang, sa kan- 
yang bahay sa Barangay Libug, Sumisip, Basilan. 
Pilit siyang pinaaamin na kasapi ng Abu Sayyaf at 
sangkot sa maramihang pangingidnap at pagsala- 
kay sa Lamitan noong 2001. 

Si Balanting ay pinaghubo't hubad, binuhusan 
ng gasolina at sinilaban nina Capt. Sherwin Gui- 
dangan, S/Sgt. Elmer Magdaraog, Sgt. Edgardo 
Santos at Sgt. George Aging, pawang mga ele- 
mento ng SOTF-PA. Nasunog ang mga tainga, 
mukha, tiyan at ari ni Balanding. 

Nalaman na lamang ng mga kamag-anak ni 
Balanting ang kalunus-lunos na dinanas ng bikti- 
ma nang maghapag sila ng petisyon sa korte pa- 
ra sa “writ of habeas corpus” at maientrega sa 
Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) 
sa Isabela si Balanting. 

Napilitan ang AFP na ipaaresto ang apat na 
militar dahil sa pagkakabunyag ng kasong ito sa 
midya. Pinaniniwalaan na ang matinding pagtor- 
tyur kay Balanting ay ganti ng mga sundalo sa 
pagkamatay ng pitong elemento ng Philippine 
Marines at pagkakasugat ng 25 pang sundalo 
nang tambangan sila ng Abu Sayyaf sa Patikul, 
Sulu noong Hulyo 28. 

Isa pang kaso ng tortyur ang inilantad sa 


midya nitong Agosto 2 kaugnay ng pagpapahirap 
kay Asrap Musa, 17 taong gulang na estudyante. 
Inaresto siya ng mga elemento ng SOTF-PA nang 
walang mandamyento de aresto noong Hunyo 23 
at dinala sa hedkwarters ng SOTF-PA sa Isabela 
City. Pinagbubugbog at inilublob siya sa isang 
dram na puno ng tubig para lamang paamining 
kasapi siya ng Abu Sayyaf. Nakakulong siya nga- 
yon sa Basilan Provincial Jail at sinampahan ng 
kasong “illegal possession of explosives”. Itina- 
tanggi niya ang mga paratang ng militar. 

Noon namang Hulyo 8 ay pinagbabaril ng 
Special Forces ng Philippine Army sina Moner Es- 
mael, 30 taon gulang, at Gayla Sabtal, mga 
mangingisdang Moro na naglalayag noon sa kara- 
gatan ng Kaliantana sa Naga, Zamboanga Sibu- 
gay. 

Nangingisda ang mga biktimang sakay ng 
isang bangka ilang kilometro mula sa dalampasi- 
gan ng Kaliantana bandang alas-4 ng madaling 
araw nang pagbabarilin sila ng mga tauhan ng 
Special Forces. Nasugatan sa binti si Esmael at di- 
nala sa ospital. Samantala, nawawala pa rin 
hanggang ngayon si Sabtal at pinangangamba- 
hang patay na. 

Ayon sa Moro Islamic Liberation Front 
(MILF), ang mga paninira at pang-aabuso sa 
mga sibilyang Moro na kagagawan ng nga arma- 
dong pwersa ng gubyernong Aquino ay malinaw 
na paglabag sa karapatang-tao, sa kasunduang 
tigil-putukan sa pagitan ng MILF at ng gubyer- 
no ng Pilipinas, at sa International Humanita- 
rian Law. m 


Kumpanya ng minahan sa 
Masbate, muling pinarusahan 


ginto upang paralisahin at pa- 
tigilin ang operasyon 

ayon kay Ka Greg Bañares, ta- 
gapagsalita ng National 
mocratic Front-Bicol. 

Ang FMC, na unang pinarusa- 
han ng BHB noong Abril 2007, 
ay pinangangasiwaan ng Mas- 
bate Mining Project (MMP) at 
subsidyaryo ng Australian-Cana- 
dian na korporasyong Central 
Gold Asia. Dahil sa operasyong 
open pit gold mining nito, ma- 
lubhang krimen sa mamamayang 


a ikalawang pagkakataon, 
Siers ng Jose Rap- 

sing Command ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) noong 
Agosto 1 bandang alas-12:30 
ng madaling araw ang Filmine- 
ra Mining Corporation (FMC) sa 
Sityo Guinobatan, Barangay 
Syndicate, bayan ng Aroroy. Pi- 
nasabugan ng eksplosibo ng 
isang espesyal na yunit ng BHB 
ang imbakan ng tubig na gina- 
gamit ng malaking dayuhang 
kumpanya sa pagproseso ng 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


nagsagawa tulad ng malawa- 
kang pagkasira ng kalikasan, 
pandarambong sa likas na ya- 
man ng prubinsya, at pamamas- 
lang at pandarahas sa maliliit na 
minero at mga residente ng lu- 
gar kasabwat ang mga tropa ng 
9th ID at ng Philippine National 
Police. 

Dahil sa mahigpit na supor- 
ta ng mamamayan, naisakatu- 
paran ng BHB ang pagpaparusa 
sa kabila ng pagbabantay ng 
20-kataong Special Civilian 
Auxiliary (SCAA) sa ilalim ng 
22nd ID, bukod pa sa isang 
kumpanya ng 9th 1B na naka- 
base sa malapit na lugar ng mi- 
nahan. m 


nito, 


De- 


39th IB, tinambangan 
sa Davao del Sur 


ang nasugatan nang tambangan ang kanilang yunit ng mga 

Pulang mandirigma ng Valentin Palamine Operations Com- 
mand (VPOC) ng Far South Mindanao Region sa Barangay Tikulon, 
Malita, Davao del Sur noong Hulyo 29. 


A pat na sundalo ng 39th IB ang napatay at maraming iba pa 


Para mapagtakpan ang kani- yerno para hawanin ang lugar 
lang kabiguang militar at maka- para sa mga dayuhan at malaki- 


operations (CMO), nagtipon ang 
mga hepe ng 27th IB, 73rd IB at 
39th TB sa Little Baguio para pa- 
ngasiwaan ang operasyon doon. 
Layon nilang matiyak ang walang 
sagabal na operasyon ng mga 
kumpanya sa pagmimina sa ma- 
lawak na lupaing ninuno ng mga 
tribong B'laan at Tagakaolo. 
Bago ang ambus na ito, 
isang sundalo ng 73rd IB ang 
napatay nang tambangan sila ng 
milisyang bayan noong Hulyo 26 


kuha ng simpatya ng mamama- hang operasyon sa pagmimina. = sa Sityo Malbag, Barangay Little 


yan, kaagad-agad na nagpara- 
tang si Lt. Col. Oliver Artuz, he- 
pe ng 39th IB, na “patraydor” 
ang isinagawang ambus dahil sa 
paggamit ng ipinagbabawal 
umanong “land mine”. 

Nilinaw ni Ka Dencio Madri- 
gal, tagapagsalita ng VPOC na 
walang nilabag na karapatang- 
tao o alituntunin sa digma ang 
BHB. Ang ginamit nito ay com- 
mand-detonated explosive (CDX) 
at hindi contact-detonated land 
mine na walang pagtatangi sa 
mga target nito dahil basta na 
lamang itong sumasabog oras 
na magalaw ng tao o hayop. 

Dagdag pa ni Madrigal, kum- 
para sa mga eroplanong pam- 
bomba tulad ng Toratora, OV10, 
Sikorsky, MG520 at iba pang sa- 
sakyang panghimpapawid na 
ginagamit ng Armed Forces of 
the Philippines, na walang pi- 
ling nambobomba sa kanayunan 
at iba pang mga komunidad, 
ang CDX na ginagamit ng BHB 
ay kontrolado at pinasasabog la- 
mang kung nariyan na ang lehi- 
timong target-militar. Tinitiyak 
ng kumander at “blasting offi- 
cer” ng BHB na walang madada- 
may na mga sibilyan habang pi- 
nasasabog ito. 

Ginamit ng BHB ang CDX la- 
ban sa armadong kaaway para 
ipagtanggol ang mga teritoryo 
ng National Democratic Front sa 
Malita, ani Ka Dencio Madrigal. 
May ilang buwan nang tuluy-tu- 
loy ang pang-aatake ng mga 
sundalo ng reaksyunaryong gub- 


Sa tabing ng civilmilitary Baguio. ” 


Komboy, tinambangan sa Samar, 
kampo sa Pangasinan, inatake 


TINAMBANGAN ng mga Pulang mandirigma ng Arnulfo Ortiz 
Command ng BHB-Samar ang komboy ng militar noong gabi 
ng Hulyo 20 sa Paranas, Samar. Pauwi sa kanilang himpilan sa 
San Jose de Buan ang mga sundalo ng 34th IB sakay ang li- 
mang siksbay nang pasabugan sila ng command-detonated 
explosives at paulanan ng bala ng BHB habang nasa pagitan 
ng mga barangay ng Concepcion at Canliques ng nasabing ba- 
9 iyon sa NDF-Eastern Visayan Information Bureau, isang 
sarhento ang napatay at anim na iba pa ang nasugatan. Si- 
namsam ng mga Pulang mandirigma ang mga armas ng mga 
pasistang sundalo. 

Noong araw ding iyon ay naglunsad ng kontra-atake ang 
isang yunit ng Mt. Amandewin Command ng BHB-Leyte laban 
sa sumasalakay na mga tropa ng 19th 1B sa Carigara, Leyte. 
Dalawang sundalo ang napatay, ayon sa pahayag ni Fr. Santia- 
go Salas, tagapagsalita ng NDF-EV. Walang kaswalti ang BHB. 

Samantala, mapangahas na dinikitan ng isang tim ng BHB 
sa Eastern Pangasinan ang detatsment ng CAFGU sa Barangay 
Bachelor East, Natividad, Pangasinan upang hagisan ng dala- 
wang granada bandang alas-10 ng gabi noong Agosto 2. Hin- 
di nakaganti ng putok ang mga elemento ng CAFGU hanggang. 
ligtas na nakalayo ang mga operatiba ng BHB. Matapos ang 
halos 10 minuto ay humarurot palabas mula sa loob ng kam- 
po ang isang sasakyan lulan ang kanilang mga sugatan. Halos 
magkakalahating oras na bago magsimulang magpaputok ang 
mga pwersang paramilitar nang walang tiyak na target. 

Ang harasment sa detatsmet ay bahagi ng serye ng mga 
pag-atake ng iba't ibang yunit ng BHB sa mga patrol base ng 
kaaway na nakabaybay sa kabundukan ng Caraballo mula no- 
ong nakaraang taon. Nauna nang hinaras ang kampo sa 
Barangay Namulandayan, Lupao, Nueva Ecija. Dalawang beses 
namang pinaulanan ng bala sa magkahiwalay na pagkakataon 
ang nasa Sityo Lingkupan, Barangay Cabangaran, San Quintin 
at kasunod nito ang nasa Barangay RA Padilla, Carranglan. M 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


Biktima ng inhustisya, 
pinalaya ng BHB 


Pa 


Naya ng hukbong bayan kay Dennis Rodanes habang ibinibya- 
he siya ng mga tauhan ng Philippine National Police/Bureau 
of Jail Management and Penology (PNP/BIMP) patungong Davao 
Penal Colony (DAPECOL) upang pagsilbihan niya ang habambuhay 
na hatol ng reaksyunaryong hukuman ng gubyerno ng Pilipinas. 
Ito ang pahayag ni Ka Rigo- ngahas na aksyong militar na 
berto F. Sanchez, tagapagsalita ito at pagsasakatuparan ng re- 
ng Merardo Arce Command ng bolusyonaryong hustisya. 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) Noong Hulyo 21, bandang 
sa Southern Mindanao Region. alas-4 ng madaling araw, hina- 
Sa isang pahayag noong Hulyo rang ng mga Pulang mandirigma 
30, pinuri niya ang mga Pulang ng HAC ang naglalakbay na sa- 
kumander at mandirigma ng sakyan ng BJMP sa tsekpoynt na 
Herminio Alfonso Command itinayo nila sa Sityo Maluos, Ba- 
(HAC) habang ipinagbubunyi rangay Sinuda, Kitaotao, Bukid- 
naman ng mga rebolusyonar. non. Galing ang sasakyan sa 
yong pwersa at masa ang mapa- BIMP-Ozamiz City sa Misamis 


pants ng rebolusyonaryong hustisya ang pagpapa- 


Rebolusyong Pilipino sa internet 


uling nagbukas ang Philippine Revolution Web Central 

(PRWC), ang upisyal na website ng Partido Komunista ng 
Pilipinas na matatagpuan sa wwu.philippinerevolution.net. 
Halos dalawang buwang nawala ang PRWC sa internet dahil sa 
mga problemang teknikal. Ang PRWC ay pinangangasiwaan ng 
Kawanihan sa Impormasyon ng PKP. 

Matatagpuan sa PRWC ang mga kopya ng Ang Bayan at la- 
hat ng pahayag na inilalabas ng PKP at iba pang rebolusyo- 
naryong organisasyon. Sa mga susunod na linggo, makukuha 
rin dito ang iba't ibang mga dokumento, publikasyon, mga 
awit, bidyo at larawan na nagtatanghal ng iba't ibang mukha 
ng rebolusyong Pilipino. 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


Occidental at patungo sa DA- 
PECOL sa Davao del Norte, ayon 
sa ulat ni Ka Isabel Santiago ng 
HAC. 

Agad na pinalaya ng BHB si 
Rodanes. Siya ay hinatulan ng 
habambuhay na pagkabilanggo 
ng mapaniil at kontra-mamama- 
yang hukuman na nakabatay pa- 
ngunahin sa gawa-gawang mga 
ebidensyang itinanim ng 1st In- 
fantry Division ng Philippine 
Army, ani Santiago. 

Sa 11 tauhan ng PNP/BJMP, 
apat sa mga upisyal nito ang 
inaresto at isinailalim sa kusto- 
diya ng BHB. Sinamsam din ng 
mga Pulang mandirigma ang 13 
armas ng mga eskort na BJMP 
na kinabibilangan ng apat na 
M16 at siyam na pistola at re- 
bolber. Hinayaang bumyahe pa- 
tungong DAPECOL ang natirang 
walong tauhan ng BJMP kasama 
ang iba pang mga bilanggo. 
Ayon sa BHB, ang apat na upi- 
syal ng PNP/BJMP ay armado, 
aktibo at regular na mga upisyal 
ng kontra-rebolusyonaryo at 
mapaniil na makinarya ng reak- 
syunaryong gubyerno ng Pilipi- 

Nagsasakatuparan sila ng ga- 
waing pampulis sa mga bilang- 
guan ng reaksyunaryong estado 
na nagsisilbing mahalagang 
instrumento sa kontra-rebolu- 
syonaryong gera ng gubyerno. 
Sa gayon, sila ay mga lehiti- 
mong target-militar kaya sila 
inaresto ng BHB at isinailalim 
sa imbestigasyon. 

Gayunman, nilinaw ni San- 
chez na ang patuloy na kustodi- 
ya sa kanila ay ginagabayan ng 
mga alituntunin ng BHB at nasa 
ilalim ng awtoridad ng demokra- 
tikong gubyernong bayan. Nire- 
respeto ang kanilang mga ba- 
tayang karapatan at tinitiyak 
ang kanilang kagalingan. Ma- 
ayos silang tinatrato ng BHB at 
nasa pangangalaga ng rebolu- 
syonaryong baseng masa, dag- 
dag pa ng tagapagsalita ng 
MAC-ROC-BHB-SMR. m 


Api at naghihikahos ang 
mamamayan ng Cordillera 


ang karalitaan at kaapihan ng mamamayan ng Cordillera. Ito 


Sak ng abang kalagayan ng mamamayan ng buong bansa 


ay sa kabila ng katotohanang hitik sa likas na kayamanan ang 


rehiyong ito. 


Patunay ng yaman ng Cordil- 
lera ang pagsaklaw ng kalahati 
ng lupain nito ng iba't ibang 
aplikasyon sa pagmimina. Kabi- 
lang sa mga kumpanyang may 
napipintong operasyon sa rehi- 
yon ang Phelps Dodge sa Pati- 
acan, Quirino, Ilocos Sur at Ba- 
tong Buhay, Pasil, Kalinga; si- 
yam na prenteng kumpanya ng 
Lepanto Consolidated Mining 
Co. na sasaklaw sa 311,853 ek- 
tarya sa 29 na bayan sa anim na 
prubinsya: at Nickel-Asia na sa- 
saklaw sa 194,640 ektaryang 
kunsesyon ng Cordillera Explora- 
tion/Anglo-American Explora- 
tion. May 33 aplikasyon din sa 
pagmimina sa 292,600 ektarya 
sa iba't ibang lugar sa Abra. Li- 
mang geothermal at 38 hydro- 
electric power plant din ang ita- 
tayo sa rehiyon. 

Subalit pawang mga imper- 
yalista at burges kumprador na 
kumpanya ang nakikinabang sa 
yaman ng rehiyon. Ang Cordille- 
ra ay biktima ng matinding ka- 
pabayaan ng gubyerno. Pinagla- 
laanan lamang ang buong rehi- 
yon sa pambansang badyet ng 
halagang katumbas ng inilalaan 
sa prubinsya ng Pangasinan. Li- 


10 


ma sa anim na prubinsya nito 
ang nabibilang sa 15 pinakama- 
hihirap na lalawigan ng Pilipi- 
nas. Ang rehiyon din ang may 
pinakakaunting aspaltado o se- 
mentadong kalsada sa lahat ng 
rehiyon. Pinakakaunti rin ang 
mga kongkreto at permanenteng 
tulay nito kahit nasa Cordillera 
ang malalaking ilog na nagpa- 
patakbo sa limang megadam na 
nagsusuplay ng kuryente sa ka- 
lakhan ng Luzon. 

Ang tanging tugon ng rehi- 
meng Aquino sa karalitaan ng 
Cordillera ay ang Pantawid Pa- 
milyang Pilipino Program (4Ps). 
Mayroong 49 na eryang saklaw 
ang 4Ps sa rehiyon. Wala pa ring 
pag-unlad, at bagkus ay lalo 
pang nangabulok ang mga pasi- 
lidad pangkalusugan at pang- 
edukasyon sa mga eryang ito sa 
kabila ng pondong ibinubuhos 
umano rito. 

Mas masahol pa rito, ang 
paglaban ng mamamayan ng 
Cordillera para igiit ang kani- 
lang karapatan sa buhay, lupa at 
kabuhayan ay sinisikil sa pama- 
magitan ng dahas militar. Sa 
ilalim ng Oplan Bayanihan, ang 
mga mapang-abusong Reengi- 

neered Special Opera- 
tions Teams (RSOT) ng 

Oplan Bantay Laya ay 

binansagan nang Peace 
and Development Opera- 
tions Teams. Pero walang 
pagkakaiba ang pasis- 
tang gawi ng mga 
nag-ooperasyong 
sundalo. Patuloy ni- 
lang inokupa ang 
mga paaralan, day- 
care center, baran- 
gay hall, klinika, 
mga pribadong ta- 


hanan at mga lugar na sagrado 
sa mamamayan, na pawang la- 
bag sa karapatan ng mga sibil- 
yan at naglalagay sa kanila sa 
peligro. Walang sinasanto ang 
mga abusadong sundalo—bata 
man o matanda, babae o lalaki. 

Malinaw na tinatarget ng 
AFP ang mamamayan dahil sa 
kanilang tumitinding organisa- 
dong pagtutol sa pagpasok ng 
mga mapangwasak na minahan 
at iba pang korporasyong pino- 
protektahan ng militar. 

Dagdag pang kontra-rebolu- 
syonaryong maniobra ng AFP 
ang pagbuhay nito sa naghihi- 
ngalo at nagkawatak-watak 
nang Cordillera People's Libera- 
tion Army (CPLA). Maglalaan 
daw ang Office of the Presiden- 
tial Assistant for the Peace 
Process ng P400 milyong liveli- 
hood fund para sa pinag-isang 
mga paksyon ng CPLA para ipa- 
mukha na may pag-unlad ang 
prosesong pangkapayapaan sa 
rehiyon. Ang totoo, noong 2008 
pa isinanib sa AFP ang mga ele- 
mento ng CPLA bilang espesyal 
na yunit paramilitar. 

Walang ibang silbi ang mani- 
obrang ito kundi ang pagsabo- 
tahe at paghadlang sa usapang 
pangkapayapaan sa pagitan ng 
gubyernong Aquino at ng Natio- 
nal Democratic Front of the Phil- 
ippines. Bubuuin ding muli ang 
CPLA bilang pribadong hukbo na 
maaaring utusan ng mga lokal 
na warlord o ng Malacahang 
mismo laban sa mga rebolusyo- 
naryong pwersa. 

Ipinagpapatuloy lamang ng 
rehimeng Aquino ang mga ma- 
pang-api at mapagsamantalang 
patakaran at batas na nagbibi- 
gay-daan sa pandarambong ng 
mga dayuhan at lokal na mapag- 
samantala sa likas na yaman ng 
rehiyon. Wala sa mga hungkag 
na pangako ng rehimeng Aquino 
kundi sa paglulunsad ng mga 
pakikibakang bayan at pagsusu- 
long ng armadong rebolusyon 
ang pag-asa ng mga taga- 
Cordillera na makaahon sa kara- 
litaan at kaapihan. m 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


Bungkalan: Pakikibaka 
sa pulitika at ekonomya 


Luisita ang kanilang karapatan para sa lupa at karapatang mabu- 


Et ng mga manggagawang bukid at magsasaka ng Hacienda 


hay sa pamamagitan ng kampanyang bungkalan. Mula sa 200 
manggagawang bukid at magsasaka (tingnan ang isyung Hulyo 21, 
2011 ng Ang Bayan), umaabot na ngayon sa 400 ang lumalahok sa 
pagbubungkal sa nakatiwangwang na lupa ng Hacienda Luisita. 


Kabilang sa mga kalahok di- 
to ang mga manggagawang bu- 
kid at magsasaka mula sa Alyan- 
sa ng mga Manggagawang Bukid 
sa Asyenda Luisita (AMBALA) at 
United Luisita Workers Union 
(ULWU). Suportado sila ng 
Alyansa ng mga Magbubukid sa 
Gitnang Luson (AMGL), Alyansa 
ng Magbubukid sa Tarlak (AMT), 
at KARAPATAN-Tarlac. Sumusu- 
porta rin si Fr. Greg Obejas ng 
Luisita Peasant and People's Al- 
liance (Luppa), ang konseho ng 
barangay ng Balite, Tarlac City, 
at ang Tarlac City Council. 

Matagal nang walang paki- 
nabang ang mga lupang kani- 
lang binubungkal ngayon. Wala 
ring kabuhayan ang mga mang- 
gagawang bukid ng Balite, kaya 
matagal na nilang inaasam- 
asam na mabungkal ang naka- 
tiwangwang na lupa. 

Sinarbey ang umabot sa 10 
ektarya, at ang bawat ektarya 
ay tinakdaan ng mga magsasaka 
at manggagawang bukid na 
magbubungkal dito. Nagtayo ng 
kampuhan kung saan may mga 
tolda para magsilbing "cultiva- 
tion center" upang maging ko- 
lektibo ang pagtatanim. Dito ay 
may mga binhi na ng mga gulay 
tulad ng okra, patola, kalabasa 
at sitaw. Nagdala rin ng mga pu- 
no ang ibang manggagawang 
bukid para itanim. 

Nagsisilbi ring sentro 
ang "cultivation center” 
ng pagbabantay laban sa 
dislokasyon at tangkang 
pagpapalayas at pagtanggap 
ng mga tagasuporta mula sa 
iba't ibang sektor. Dito rin isina- 
sagawa ang mga talakayan, pro- 
grama para sa konsolidasyon at 


ANG BAYAN Agosto 7, 2011 


iba pang aktibidad. 

Sa ngayon, dalawang trakto- 
ra pa lamang ang nagagamit sa 
pagbubungkal habang hinihin- 
tay pa nila ang iba. Importante 
ang paggamit ng traktora para 
mapabilis ang paghahanda sa 
malawak-lawak na bahagi ng lu- 
pa. 

Nananawagan ang iba't 
ibang unyon at grupong namu- 
muno sa bungkalan sa lahat ng 
sektor na suportahan ang bung- 
kalan at bisitahin ang kanilang 
kampuhan sa Hacienda Luisita. 
Lahat ng suportang pulitikal, 
moral at pinansyal ay tiyak na 
makapagpapalakas sa pakikiba- 
ka ng mga magbubukid. 

Para maging matagumpay 
ang bungkalan, dapat mahigpit 
na tupdin ng mga nagbubungkal 
ang mga patakarang pinagkaisa- 
han ng mga kasapi ng AMBALA 
at ULWU. Isa sa pinakamahaha- 
laga rito ang kaisahang sila da- 
pat ang magtatrabaho sa lupa, 

at ang pagba- 
bawal na pau- 
pahan ito. 

Hinikayat din 
ang mga magsa- 
saka na 


ito mula sa mga tauhan ng pa- 
milyang Cojuangco-Aquino at ng 
kasosyo nitong bangko na kap- 
wa nakaambang gumamit ng da- 
has at poder para mapalayas 
ang mga nagbubungkal. Bukod 
sa dahas at panlilinlang, inaasa- 
hang gagamitin ang mga pinan- 
syer at iba pang panginoong 
maylupa na kaalyado ng mga 
Cojuangco-Aquino para maang- 
kin ang lupa. Sa katunayan, may 
ilan nang mga manggagawang 
bukid na nakatanggap ng sulat 
na nagbabantang sila'y palala- 
yasin. 

Katangian ng bungkalan. 
Ang bungkalan ay direktang ak- 
syon ng masa para igiit ang ka- 
nilang karapatan sa lupa at ha- 
napbuhay. Unang sinimulan ang 
bungkalan upang magsilbing 
mapagkukunan ng mga mangga- 
gawa at magsasaka ng kanilang 
makakain at iba pang panustos 
nang magwelga sila noong 
2005. Nang matapos ang welga, 
lalong lumawak ang bungkalan 
at nakapagbigay ng ginhawa 
mula sa kanilang malaaliping 
pamumuhay noong tubo pa ang 
tanging nakatanim sa lupain. 

Sa militanteng pamumuno 
ng ULWU, naigiit at nanatili sa 
kamay ng mga manggagawang 
bukid ang kanilang mga lupang 
sinasaka pagkatapos ng apat na 
taon. Sa katunayan, umaabot na 
sa humigit-kumulang 2,000 ek- 
taryang lupa ang kanilang ko- 
lektibong napapakinabangan 
noong 2009 sa iba't ibang baha- 
gi ng asyenda. Dagdag dito, ma- 
raming magsasaka ang nagsimu- 
la na ring mag- 


a 


alaga ng hayop na noo'y mahigpit na ipinagbabawal ng 
pamunuan ng asyenda. 

Naging posible ito noong kasagsagan ng welga dahil 
sadi karaniwang lakas at alingawngaw ng welga, pagka- 
kahiwalay ng panginoong maylupa bunga ng Hacienda 
Luisita Massacre at pasistang pananalasa ng Northern 
Luzon Command (NOLCOM) ng Philippine Army at Special 
Action Force (SF) ng Philippine National Police, at pag- 
kakalantad ng busabos na kalagayan ng mga manggaga- 
wa. Naipagpatuloy ito pagkatapos ng welga dahil mata- 
gal na walang desisyon ang Korte Suprema sa kasong isi- 
nampa ng mga magsasaka laban sa stock distribution op- 
tion o SDO. Nananatili rin ang mataas na kakayahang lu- 
maban ng masa at ang malawak na pampulitikang supor- 
ta sa kanila. 

Tagumpay ng bungkalan. Ayon sa mga pagtatasa ng 
mga unyon at mga kasapi nitong lumahok sa bungkalan, 
ito'y nagpalawak sa inisyatiba, maniobra at pleksibilidad 
sa pakikibaka ng masa. Nagbigay ito ng kita sa mga wel- 
gista at dagdag na panustos sa piket, kaya nakapagpa- 
lakas sa pagkakaisa at paglaban ng masa. Hindi basta- 
basta mabubura sa kamalayan ng masa ang sama-sa- 
mang paglaban at organisadong inisyatiba upang igiit 
ang kanilang demokratikong karapatan sa lupa at hanap- 
buhay sa halip na umasa sa awa at limos ng panginoong 
maylupa at reaksyunaryong estado. 

Dagdag na tagumpay ang muling pagkabuhay ng ka- 
likasan. Kung noo'y halos tubo lamang ang nakikita, na 
hindi naman makain ng mga magsasaka, ngayo'y muling 
naging luntian ang kapaligiran sa mga tanim na napag- 
kukunan ng kabuhayan. 

Ngunit gagawin ng mga Cojuangco-Aquino ang lahat 
na panlilinlang at panunupil para mapanatili ang kani- 
lang pyudal na monopolyo sa lupa. Kaya ang mga ta- 
gumpay na nakamit sa pamamagitan ng bungkalan ay 
tuwinang nanganganib na mabawi sa pamamagitan ng 
dahas o ligal na mga maniobra ng panginoong maylupa. 
Hangga't ang kapangyarihan ng panginoong maylupa ay 
hindi sapat na napahihina ng pagsulong ng armadong 
rebolusyon, marami at mabibigat ang mga limitasyon sa 
pagkonsolida sa mga tagumpay sa pulitika at ekonomya 
na nakamit sa bungkalan. Kailangang maging puspusan 
ang pagpapakahusay ng mga magsasaka sa pakikibakang 
ligal, patuloy na umipon ng malawak na suportang pam- 
pulitika, higit na palakasin at pataasin ang kanilang 
pagkakaisa at kahandaang lumaban. 

Dapat tuluy-tuloy na palakasin ng mga magsasaka 
ang kanilang pagkakaisa sa pulitika at organisasyon. Da- 
pat nilang iwasan ang patibong ng ekonomismo, kung 
saan magkakasya na lamang sila sa mga kagyat na paki- 
nabang ng lupa at malilimutan ang pakikibaka para sa 
tunay na reporma sa lupa. Kailangang magkaisa sila sa 
mga patakaran sa hatian sa lupa at pakinabang nito at 
tuluy-tuloy na paunlarin ang kolektibisasyon ng pagga- 
wa at mga kagamitan para sa pagpapaunlad ng lupa. Ka- 
alinsabay nito, kailangang patuloy na itaas ang kamula- 
tan ng lahat upang panatilihing matatag sa kanilang bu- 
hay-at-kamatayang pakikibaka para sa lupa. m 


12 


Mga krimen 


ng 8th ID laban 
sa mamamayan 
ng Samar 


itong 2011 ay todo-larga ang 8th 
Nees Division. sa pagpapa. 

tupad ng Oplan Bayanihan ng re- 
himeng Aquino. Sa maraming baryo sa 
Northern Samar at Eastern Samar, ang 
kampanyang militar na ito ay malinaw 
na lumalabag sa internasyunal na ma- 
kataong batas at dagdag ding pahirap 
sa mamamayan. 

Ayon sa ulat ng Bagong Hukbong 
Bayan, tahasang nagkakampo at puma- 
pagitna sa sibilyang populasyon ang 
mga tropa ni Aquino. Upang hindi ma- 
pagbintangang lumalabag sa interna- 
syunal na makataong batas, kunwari'y 
"taktikal" lamang ang pagkakampo ng 
mga sundalo tulad ng pagtatayo ng 
mga tactical command post at tactical 
patrol base. Ngunit sa katunayan ay ha- 
los buong panahong nagkakampo ang 
mga sundalo dahil sa dalas at dami ng 
kanilang mga operasyon. Ikinagagalit 
din ng mga magsasaka ang panggigipit 
sa kanila at ang epekto sa kanilang ka- 
ligtasan at trabaho. 

Sa pagsisiyasat ng Silvio Pajares 
Command, nakalubog ngayon ang Bravo 
Coy ng 87th IB sa mga barangay ng Ba- 
ngon, Bagacay at Capacujan sa Pala- 
pag, Northern Samar. Ang Charlie Coy 
naman ay nakatutok sa mga barangay 
ng Potong, Lapinig at sa mga baryo ng 
Silhagon, Hubasan, Naparasan at Bur- 
gos sa bayan ng Mapanas. Nagkaroon 
ng memorandum of agreement ang mi- 
litar sa mga lokal na pamahalaang ba- 
yan. Napipilitan ang mga magsasakang 
dumalo sa mga miting sa bayan na 
ipinapatawag ng mga pasista. Sa na- 
banggit na mga baryo, pilit na kumuku- 
ha ang mga pasista ng “census,” nana- 
nawagan ng “pagsurender” at may ilan 
nang kaso ng pandadahas sa mamama- 
“Dagdag pa ng SPC, pinaghatian na- 
man ng 14th IB at 63rd IB ang eryang 


ANG BAYAN Agosto 7, 2005 


moa uat koresronsa. DA] 


tinututukan. Binubuo ito sa mga 
barangay ng San Vicente sa 
Catubig, at sa mga baran- ,| 
gay ng San Miguel, Perez, V 
Quirino at Imelda sa Las 
Navas. Labas-masok ang 
mga sundalo sa naturang 
mga baryo, ngunit sa dalas 
ay halos lagi na silang na- | É 
ririyan. Ang barangay ng ghs 
Imelda ay ginagawa nang 
himpilan, kung saan ku- 
muha ng “census” ang ff 
mga pasista at nagsasa- 
bing isusunod ang ibang 
mga baryo. 

Ang 14th 18 naman 
ay may tinutukang erya sa Eas- 
tern Samar at may kumpanya na 
palipat-lipat na humihimpil sa 


Barangay San Roque, Jipapad at 
sa mga baryo ng Buko, Pandol at 
Balagon sa bayan ng Can-avid. 
Habang nakabase sa tacti- 
cal command post sa isang 
baryo, sabay na ginagalu- 
gad naman ang iba pa. 
Iniimbestigahan ng mga 
pasista ang mga magsasa- 
ka kung nasaan ang BHB, 
at nagrerekluta 
magiging sundalo. Nag- 
babantay din ang mga ito 


sakuna. Kumukuha rin ito 
ng kahoy para sa kani- 
lang kinakampuhan at gumaga- 
mit ng sibilyan sa pagtatayo ng 
kanilang kampo. Nagpasimuno 


rin ang mga pasista sa pagsusu- 
gal sa pagpapatakbo ng sabu- 
ngan tuwing Sabado. 

Sa ngayon ay kumikilos na 
ang mga magsasakang apektado 
ng militarisasyon. Inirereklamo 
nila ang panggigipit sa kanilang 
malayang pagkilos at ang epek- 
to nito sa kanilang pagsasaka. 
Tinututulan nila ang pagkukun- 
wari ng mga sundalo na nandiri- 
yan ang mga ito para ipagtang- 
gol ang mamamayan, dahil sa 
katunayan ay nailalagay ang 
mga sibilyan sa panganib. Nana- 
nawagan din ang mga magsasa- 
ka sa BHB na parusahan ang 
mga pasistang tropang nagda- 
dala ng panganib at nagsisil 
bing pabigat. e 


rin ng 


Pakil 


iramay sa mamamayan 
ng Norway 


NAGPAHAYAG ng pakikidalamhati ang Partido Komunis- 
ta ng Pilipinas at buong rebolusyonaryong kilusan sa 
mamamayan ng Norway matapos ang dalawang magka- 
sunod na teroristang atake na pumatay ng halos 80 
Norwegian noong Hulyo 22. 

Ang unang teroristang atake ay naganap nang su- 
mabog ang bomba malapit sa mga gusali ng gubyerno 
sa sentro ng Oslo, kabisera ng bansa. Walong tao ang 
namatay at marami ang nasugatan. Dalawang oras ma- 
tapos ito, 69 na kabataan ang isa-isang binaril ni An- 
dres Behring Breivik sa isla ng Utoya. Ang mga kabata- 
an, na karamiha'y nasa edad 14-18, ay lumalahok noon 
sa isang “youth camp” o pagtitipon na inisponsor ng 
Labor Party. Ang Labor Party ang partidong nasa poder, 
ay kilala sa maluwag na pagturing nito sa mga mi- 
grante sa bansa. Si Breivik ay isang anti-komunista, 
anti-Muslim at anti-migranteng Norwegian. Sa imbesti- 
gasyon ng pulis ng Norway at sa manipestong inilabas 
mismo ni Breivik, napatunayang siya rin ang may paka- 
na sa pagpapasabog ng bomba sa Oslo. 

Malawak na pagkundena ang inani ni Breivik ha- 
bang bumuhos ang pakikiramay sa mga biktima, kani- 
lang pamilya at mamamayang Norwegian sa kabuuan. 
Kabilang sa mga kumundena ang International League 
of Peoples’ Struggles. Ayon sa ILPS, hindi ang mga 
Muslim o kahit ang pusakal na al-Qaeda ang tunay na 
terorista kundi ang imperyalismo na siyang may paka- 
na ng pasismo, rasismo, pang-aapi at pagsasamantala 
sa bilyong manggagawa para maglunsad ng gera at pu- 
matay ng milyong mamamayan. 


ANG BAYAN Agosto 7, 2005 


Pribatisasyon sa mga 
ospital, tinutulan 


NAGLUNSAD ng mga kilos-protesta ang 
mga nars at empleyado ng National Cen- 
ter for Mental Health (NCMH) sa Manda- 
luyong City at Philippine Heart Center 
(PHC) sa Quezon City laban sa banta ng 
pribatisasyon sa kanilang mga ospital. 

Noong Hulyo 29, nagrali ang mga 
nars, empleyado at manggagawang pang- 
kalusugan sa compound ng NCMH para tu- 
tulan ang napipintong pribatisasyon at 
paglilipat ng ospital sa Antipolo City. 
Plano ng gubyerno na ibenta ang 48 ek- 
taryang lupain ng NCMH upang matayuan 
ito ng mga residensyal at komersyal na 
gusali. Anang mga nagprotesta, maa- 
apektuhan ang mahigit 5,000 pasyente 
sa pagsasapribado ng ospital dahil kara- 
mihan sa kanila ay mahihirap at walang 
pambayad. Nanganganib din ang trabaho 
ng 1,700 empleyado at manggagawa ng 
ospital. 

Isang piket-rali naman ang inilunsad 
noong Hulyo 8 sa tapat ng PHC sa Que- 
zon City ng mga empleyado ng ospital 
para igiit ang mas mataas na badyet pa- 
ra sa ospital sa halip na ibenta ito. Naba- 
on sa utang ang ospital nang mahigit 
P46 milyon dahil sa napakaliit na badyet 
kaya isinubasta na ito ng lokal na pama- 
halaan ng Quezon City. 


a3 


